ANGEL Y GYFNOS. 


Angel y gyînos! d'adenydd llwyd 
Sy'n llenni dy wyneb mwyn; 
'Trwyddynt, er hynny, caf gip, a'm nwyd 
Ry fenaid yn gaeth i'th swyn. 
Ysgawn ei didau; a'm henaid llesg 
Ar lam ac ar dân ysydd 
Gyda thelorion y wig a'r hesg 
Yng ngosber tangnefedd dydd. 


Angel y gyfnos! erddygan gwsg 
Yn disgwyl am gantor wyd— 
Cantor â'i anadl yn bêr gan fwsg 
Paradwys santeiddia'i nwyd ; 
Gwynfyd i minnau dy wylio di 
A disgwyl dy ddeffro pêr : 
Gantor! ble€ryydwyt? Tyrd! distyllli' 
Y swyn cyn y salmo'r sêr. 


Brysiadi, gantor! ond nid ar draed : 
Neshafelyniwldisu: 
Mêl yr erddygan erioed nis caed 
O'i defîro â sang yr hy ; 
Esmwyth anadla ar bluf ei llên, 
A chofia mai dwyfol yw ; 
Onis dihuni, y sêr uwch ben 
A'i dwg yn ei hol at Dduw. 


Duw yw ei Thad ; a digrifwch sant 
A cheruwpb ei sain ddihun,— 
Emyn tangnefedd y Tad a'r plant 
Ar aelwyd heb odwrdd dyn; 
Gyda'r ymachludd, ar rôs ei wên, 
Y byd geiff ei benthyg dro; 
Cwsg, heb ei chantor, er hyn, yw'i llên, 
A brâs ydyw calon bro. 
Angel y gyfnos ! er cawod rôs 
Ac aur y Gorllewin hardd, 
Mudan wyd fyth dan dy lwydlen dios ; 
Ond llenwi â'th hud fy ngardd ; 
Cannaid dy esgyll â sêr y gwlith 
A swyni o'u dyddiol fedd ; 
Minnau ar ddeulin, O! gyfrin rith 
Gwynfaol a pherffaith hedd. 
— : Ifano. 





